MARWNAD, 


ER 
PARCHUS GOFFADWRIAETH 
AM 
ANN JONES, 
O'R BUGEILYN, 
Plwyf Penegoes, Swydd Drefaldwyn, 
YR HON 
A YMADAWODD A'R FUCHEDD HON, MEHE. 17, 1830, 
YN 48 MLWYDD OED. 


, 


————— 


GaAv THOMAS JAMES, TREFEGLWYS, 


Dian. 31. 90. 
“ Siomedig yw ffafr, ac ofer yw ieywch ; ond benyw yn 
ofniyr Arglwydd, hia gaiff ol 


ymma SS 


LLANIDIC 


ARGRATFWYD YN 8SŴYDDFA Y WYSLEYAID. 


























AT Y DARLLENYDD. 


—(]0— 


Wnrn ystyried fod ye ysgrythyr yn tystiolaethu fôd 
“benyw yn ofni yr Arglwydd yn deilwng o glod a pharch,” 
tueddwyd fi yn fy pheimladau i gyfansoddi yr ychydig 
odlau canlynol, er coffadwriaeth parchus am ein hanwyl V | 

' Chwaer sydd wedi ein gadael, yr hon a fu yn aclod selog a 
defnyddiol gyda'r Bedyddwyr yn Mhenítordd-lâs, yn 
ughylch 23ain o flynyddau. Bydded hyspys i'r darllen- 
ydd, nad oeddwn yn bwriadu eu gwneuthur yn gyhoedd- 
us i'r cyffredin pau gyfansoddais hwynt,*oblegid fy an- 
nysgeidiaeth a'm hanaddasrwydd i'r gorchwyl; eithr ar Y 
ddymuniad amryw o gyfeillion a pherthynasau y dranc- j 
edig, wele hwy wedi eu cyfleu i'r Argraff-wasg. Gan pi 
byny, ymddybynaf yn hyderus a gostyngedig ar hynaws- | | 
edd a chyd-ddygiad y darllenwyr dysgedig yn ngwyneb 

' fy anmherffeithiadau, a dymunaf les ysbrydol i bawb a'u 
darlleno. Yr Arglwydd a'n gwnelo ni o nifer y teulu ag 
y bydd eu “ coffadwriaeth yn fendigedig." 

Eich ewyllysiwr da, 


“Dyffryn-galar, Trefeglwys, î THOMAS JAN X84. / | 
- Awst 9fed, 1830, ì ŵ WN 























MARWNAD AM ANN JONES. 


â 


J 





1 BErm yw'r gofid dwys a'r galar, 
Y griddfan a'r och neidio sydd) 
Beth yw'r hiraeth sy'n cynnïwair 
Drwy'n hardaloedd nos a dydd » 
A ydyw angau annymunol 
A'i weinidogaeth ar y ma's ? 
Wrth fynych dramwy yn mh lith y wêrin 
Daeth i ardal Penffordd-lâs. 


bo 


Brenin dychryniadau ydwyt, 
Mae rhyw arswyd yn dy wedd, . 
Gwnaethust rwyg yn muriau Sein, 
'Feflaist golofn grefi'r bedd; 
ANN gariadlon roi'st ì orwedd 
Yn ei boeraidd wely pridd, 
Hyd nes cano'r euraidd udgorn, 
Boreu'r adgyfodiad -ddydd. 


GPam na buasit ff, y bradwr, 
Yn taro rhyw erlidiŵr cas, 
A gadael ANN oedd mor'ddefnyddiol, 
I ryfela ar y ma's ? 
Oni fuasai yn fwy cymhwys 
Iti adael iddi fyw, 
Aeiv daro rhyw Herodias, 
Sydd yn erlid eglwys Dduw ? 














MARWNAD AM ANN JONE3. 


4 Ond ofer myned i'th geryddu, 

Dyna drefn yr arfaeth fawr ; 

Rhifedi'r misoedd.ddaeth i fynu 
Fddi aros ar y llawr : 

'R oedd ei dyddiau wedi eu rhifo, 
Ac yn pwyso at y nod, 

Ynfydrwydd oedd ymofyn rhagor, 
'R oedd pen ei thymor wedi d'od, 


9 Llafurus ydoedd yn ei theulu, 
Yn eu cynghori foreu a nawn; 
Cerydd dwys a roddai iddynt 
Am eu beiau'n fynych iawn : 
D' wedai am atgasrwydd pechod, 
Satan, a'i ddichellion llawn, 
A gogoniant Person Iesu, 
Yn nghyda maith rinweddau'r lawn, 


6 Hynod oedd o elusengar, 
Megis Dorcas, yn ei dydd; 
Cyfranu wnai yn ewyllysgar 
At gynnal gweinidogion ffydd : 
Nid oedd drafferthus, megis Martha, 
Ond boddlon ydoedd, megis Mair ; 
A thrwy lu o orthrymderau, 
Ymdrechai dd'od i wrando'r gair. 


7 Defnyddiol ydoeddggp yr eglwys, 
Fel rhyw gedrwydden gref, 
Ac yn ngwyneb pob ystormydd, 
Ca'dd nerth i bara hyd ei bedd ; 








ee 


10 


MARWNAD AM ANN JONES. ŵ 


Bu'n sefydlog gyda'r achos, 
Er aml guro gan y gwynt, 

Fel yr ydoedd Ruth yn glynu 
Wrth yr hen Naomi gynt. 


Hardd a gweddus oedd ei rhodiad, 
Tra bu'n teithio'r ddaear gron, 
Mewn crefyddol ymarweddiad, 
Pan oedd yn y fuchedd hon: 
Y gair i'w thraed yn llusern ydoedd, 
Ac i'w llwybrau'n llewyrch clir; 
Sugnai ei chysuron yma 
Pan oedd yn yr anial dir. 


Fe'i gwelwyd yma dan y tônau, 
'N wylo'r dagrau lawer pryd, 
Am fod gelynion yn ei chlwyfo, 
Ac yn ei blino yn y byd: 
Fe'i clywyd wedi hyny'n tystio 
Ei bod yn teimlo heddwch llawn 
Yn ngwaed yr Hwn a ga'dd ei hoelio 
Ar ben Calfaria un prydnawn. 


Os cafodd droi ei hwyneb yno, 
Cafodd deimlo hyfryd hedd 
Yn ngwyneb brenin dychryniadau, 
Sef angau creulon iawn a'r bedd, 
Pwy ddichon ddweyd nad oedd angylion 
Yn canu'n gyson yn y nef, 
Wrth wel'd ANN yn d'od ì fynu: 
O'r dyfnion dônau tua thref ? 





MARWNAD AM ANN JONES. 





il Mae'm dychymyg im' yn tŷstio 
Ei bod o fewn Caersalem draw, 
Yn mysg angylion a seraphiaid, 
A'i thelyn euraidd yn ei llaw, 
Yn dechreu syllu a rhyfedda 
Tri'ndod o Bersonau'n un, 
Ac yn gweled heddyw” n eglur 
Yr Hwn a gym 'rodd natur dyn; 


1? Y n gwel'd y gwyneb boerwyd arne, 


A'r pen fu dan y goron ddrain, 
Ac yn gwei'd yr ystlys santaidd 
Wânwyd gyda'r bicell fain ! 
Dysclaer ydyw'r olwg arnat, 
Os wyt heddyw yn y nef; 
Uchel yw dy sain yn canu 
Haleliwia iddo Ef.. 


i. 43 Doed yr Ysbryd i weithredu . 
Yn ei theulu ar eì hol, 

Fel na byddo gwas.anfuddiol 
Yn eu plith, na morwyn ffol; 


i Doed ei phlant, a'i phriod hawddgar, 


Ŵ A'i pherth'nasau oll o'r hron, 
I godi'r groes a dilyn Íesu, 
Tra b'ont ar y ddaear hon, 


î4 Llwyddo wnelo'r weinidogaeth, 
A'r athrawiaeth am y groes, 
Sy'n cyhoeddi iachawdwriaeth 
Trwy rìnweddau angau loes, 








i 
i 
| 
| 











“ 
A4 
Jj 


i 
y 


“16 


» 


MARWNAD AM ANN JONES. Ui 


'I dd'od a gweithwyr eto lawer 


I winllan Iesu i lanw ei lle, 
Ac arnynt ddeuparth llawn o'i hysbryd, 
Mewn tangnefedd îs y ne'. 


Ystyria hyn, ei phrïod hawddgar, 
Fod rhaid i:fithau, cynr:bo hir, 
Wynebu dyffryn cysgod angau, 
A gado'r dyrysianial dir ! 
Ô llefa beunydd am adnabod 
Hedd a chymod yn y gwa'd, 
Rhag i'th dymor fyned heibio, 
A'r haf i ddarfod heb leshad. 


Chwi, ei phlant, sy'n mlodau'ch dyddiau, 
Meddyliwch chwithau am yr awr; 
Bydd raid ymadael â'ch ffolineb 
Yn ngwyneb tragwyddoldeb mawr ! 
Chwi gawsoch ganddi eich rhybuddio 
I fod yn eífro, a gwylio'n hy',— 
Mai byr yw'r tymor roddwyd ichwi, 
Rhaid llechu yn y ddaear ddd. 


O de'wch i 'mofyn gwell-pleserau 
Na gwael deganau dan yr baul; 
Mae mwy o bleser mewn un munud 
Yn byfryd-gwmni Adda'r ail. 

Dywedai ANN, tra yn ei bywyd, 
Mai digon ydoedd cael mwynhau 


“Cyfeillach Iesu i'w dyddanu 


Yn ngwyneb culni, poen, a.gwae, 





MARWNAD AM ANN JONES, 


18 Cadarn oedd ei hyder ynddo, 1 
Pau oedd yma yn y byd ; 





ynych iawn, y byddai'n wylo 
Wrth gofio am ei angau drud : 
Ond ni raid iddi wrth arwyddion 
Heddyw, yn y drydedd nef; 
Nid oes eisiau mor elfenau, U 
Y ddaugos ei farwolaeth Ef. f | 


yfwn CG 


I9 Tithau'r eglwys filwriaethus, 
Sydd yma'n tywallt dagrau clir, 

Cei sugn ar dy fronau eto, 

ir bod yn anmhlantadwy'n hir; 
Feddaw'r Prophwyd mewn awdurdod 

I daflu ei fantell ar y wlad, 
R Fel y delo afradloniaid 
Adre'n llu î dŷ eu Tad, u 


20 Yn awr dymunaf, wrth ddystewi, 

Ami'r Duw a ddaliodd ANN, 

'al eì phriod a'i pherth'nasau, 
A'u dwyn yn iach o'r byd i'r lân: 

Y» arch gartrefo gyda'r teulu, 

'.Tra b'ont yma ìs y nen, 

î'el y gallont gyd-addoli 





A'r nefol dyría byth: Amen. () | 
Ê 
DIWEDD. , 
o ; 
JOHN JONES, ARGRAFFYDD, ULANIDLOEBB.  ! 
/ 
Ŵ 





